


v 
1 


LLEF YR AMDDIFAD ; 
a 


GOFFADWRIAETH HIRAETHLON 
ROL Y MEIRW. 


cm999«—, ì 


O PA gymmaint sydd o | gwyno 
Yn'y bydlle rwy'n pr eswylio,” 

'Rhyd y broydd, ary “bryniau; 

Y mae mynych golli dagrau. 


Y tad a'r fam yn aml glywir, 
Mewn cwyn irad, daii eu dolur, 
Herwydd marw eu plant bychain, 
Collant ddagrau gêl wylofain: 


Clywir hefyd lawer gweddw, 
Yn dweud yn brudd; O! ygwi fu farw, 
Angau'i torodd lawr Heb mrbede—: o 
Unig wyf a'm plint amddifaid, | 


Llawer gwr a welir etto, 
Yn drwm êî froni, gin fynych. 'wya, 
Herwydd! rhoddi ei wraig wiwlan, 
Lawr orweddyn'y graraii. 


Plant amddifaid glywir hefyd, 
Mewn trallodion niaŵr a ofid, Uo 


' A'u hiaith ydyw'n tad” mwyn, i 
'A'n hanwyl GN WM HM ur claddu I Inni (38. 


b 








9 o a 
Minnan wyf yn ch íy nghalon, 


? Rol fy nhad a'm mam gariadlon, 
Angau'u dygodd, heb fy.nghenad— 
P wy mor dlawd a mi'r ymddifad. 


Pan bwy” n cofio pa mor siriol 
O eddynt wrthyf yn wastadol, 
Mae fy nghalon fach ar dorri, 
Ni chaf yma mwy eu cwm 'nl. 


Hoff oedd gan fy mam fwyneiddlan,' 
Roddi im' ei melus gusan, 
Ganddi cawn bob rhyw deganau, 
I'm ddyddanu hwyr a borau. 


Fy anwyl dad mor llawen byddain. R '' iU 


'Ar ei glun pan i'm cyfodai, 
Canai im'â'i lais hyfrydlon, 
Ber ganiadau GW Sion. y i 


Ond yn awr mewn: bedd 201 ADU 


Dan law angau'n hir y. byddant: 
Hyd y borau mawr sy' n dyfod, 
Codir pawb i'r lan o'r beddrod. 


Pan bwy'n cofio'm hen gyfeillions 
Sydd wedì myn'd trwy, rydiau'r afon) t.. 
Cofio'u cyfeillachau ceinwych, 

Dyna'r deigr hallt yn fynych. , 


P'le mae'r bechgyn ieuaingc. heini, 
Gynta feddwn yn gwmpeini 2 on 
Aeth rhai i'r mor,arhai i'r fyddin, 
Rhai a syrthiodd dan law'r gelyn. 


- 





ex 
1 


“w 





O pa gymmaint wyf yn gofio, 
O forwyr hoff sydd wedi 'mado, 
Yn y'storm, trwy'r elfen 'ddw'rllyd,; 
O'rbydhwni drag wyddoliyd. 


Llawer iawn a.allwn enwi, bu'h o 
Yn ddisymwyth, ga'dd eu torri, 
Ar ytirnid y'm ddiangol). 
Rhag saeth angau, yn wastadol. 


Rwyf am un yn parchus gofio, 

» 'R hwn wnes lawer gwaith ofidio, 

Sef, fy athraw mwyn a siriol, 01. 
Yn yr Ysgol rad Sabothol. 


î| Cofio ei gynghorionimi, 
Cofio'i ymdrech mawr i'm dysgu, 
Cofio ei orchmynion hynod, 


Afy ugheidw i rhag pechod 1. 


Do, diangodd y gweinidog; 
A bregethaimor ardderchog, y; nu; if 
'Fe'm rhybuddiai yn wastadol, .., a 

I ochelyd llwybrau'r i, ail! 


“Yr 


Hefyd, brodyr a'chwiorydd, 
“ Gynt a welais gydâ chrefydd, 
Breniu braw a'u torrodd hwythau, 
Lawr i'r pentwr,at eu tadau. nil al 
Ni ddychwelant yma mwyach, TA 
I un cwrdd nac un gyfeillach, dun 
Ni chawn mwy, er, manwl chwilio, 
; Ar yddae'r, eu gwel'd yn rhodio. ' 



































4 


Gwag yw 'r tai lle y preswylient, 
Gwag Y 'r mein cgiau, lle'r eìsteddant, i 
Gwag yw'r ardd a'r dolydd, hynod, 5 
Gwag yw pob-man ond y beddrod, ' “ 

Y wraig ond hyny ni ddysgwylia,. 

L Odd'wrth ei waith; êi gŵr! ahŵwyls',: LS 
Y plant ni chl ywi mwy ym d' wedyd, ud 
Mam, pa bryd gwna'n tad ddyehwelyd? & h 

Ofer im” yw dysgwyl etto, 6dt 
'N do'd i'r Ysgolfy llon,atbro, i 
Ofer dysgwylgweledy hefyd; y! a. ld 
R hen weinidog, yny: pulpid..; yn 

Ffarwell mwy, bregethwyr doniol, | i i ( 
Ffarwel fwyn athrawon siriol, “ 
Ffarwel dad amam 'serchoglan, 


Ffarwel hen gyfeillion dyddan. " | 
Attom ni fyth ni ddychw elwch; 

Er ein galar mawr a'n tristwch, 

Ond nyni a ddetWir yn Me LA 

Âr eich ol i'r tywyll raian? FN amd ON 
Rhaid im ' bellach orphen: cwyno” TO 

Ar eu hol—rwyf yn gobeithio Po | 

Iddynt gyrhaedd gwlad; goleuni, | | 

Lle y maent yn ynebusfEMlED y eiclow adn; Y 
Lle na welir! neb yn wylo, Ua Hid gat, A 


Lle na chlywir neb yii cwyno) 
Ond pob un mewn adsain, nefol, 
Yn rhoi'r clod i 'w. Ceidwad, grasol. 


iT 47 


M. Jones,” 'Abgriifydd) FR yM 
OEOBO LCD IOWG UO 9NDD GTA 8 


